








â 






MERCHED 


ELEX EURON. 


LLANRWST: 


ARGRATFWYD GÂN JOHN JONBBS. 








G oecLwcu gym'ryd siampl ddigon 

Oddiwrth ferched Elix Euron; 

Henwau'r rhai'n oedd Liwsa Martha, 

Yn byw'n y byd mewn buchedd iawn« 
dda. , 


Yr oedd tad a mam y rheiny 
Wedi syrthio mewn tylodi, 

Ac yn byw'n y modd cymnila', 
I gâel cynnal Liws a Martha, 


Ond, i adrodd yr holl hanes :r— 

Yr oedd Marchog ac Arglwyddes 
Yn y wlad, yn byw mewn mawredd, 
Heb na phlentyn nag etifedd, 


Gyrai'r Marchog un o'i weision 
I alw atto Elix Euron, 

Gyda'i wreigan, ar ryw fnsnes : 
Ni wyddai undyn ddini o'u — 


A .phân ddaethant yno gyntaf” 
Cawsant fwyd a chroeso o'r mwyaf, 
A thosturiol ofyn iddynt 

Am eu merened,—sut 'roedd arnynt? 


»iolch ichwi, ebent hwythav, 
Ni a'u gadawsdm yn îach gartre”, 
Felyg gweddai i ferched tlodion 3— Ha 
Fe aeth y byd yu galed ddigon. 














4 


Nyni'ch cyrchasom,. yma i neges,— 
Ni's gŵyr undyn ddim o'r banes, 
1 ofyn rhodd oddiat eieh dwylo : uu 
pa'r uu â wnawn a'i chael a'i Betgot 


Gofyn u un ai Liws ai Martha, sd 
I ni'n deuwedd, sydd heb blanta ; u 
Caiff fod yn aeresiar:a feddoin, 
Sydd Hitng A0 AFR 


Yn wir, Ŵ Marchog u'm Hurglwyddos] 
Os hyn yma ydyw'ch neges:— 
Os o ddifri y gofynasoch,—D 
Chwi ellwch gael yrun a Ager 

T ï 
Galw Martha wyn i fynn ig 6m 09] 
Wedi gwisoo'n ffeind am danì, 
Mewn Sidanau a Melfed ddigôn) : ; 
Gyda thair o la dn Wi 





Siarsio'r ferch” o hyny allan, ÍR 
Na soniai amei thad ei hunan, 

Nag am y: wraig a'i dygodd nawrmis, 
Mwy«nag: estron. angheriddnau 





Fe fu, farw cyn. pen blwgddyn, , 
Y gŵr a” r wraig oedd biau'r livìin, 
Fel mae'r Ddihareb yn, mynggi,— 
Nid rhaid i ddedwydd, ond, ei eni,” 


Y?mhen' enyd, a'ol lyny, 
Fel yr ydoedd 'Duw yu mynu," 








Matckhio'r ferch, a bod yn ffel. gall, 
Gyda Marchog cnŵl og arall. 


A'r ferch hynafj Lis, sedd gartre”, 
Fe ddaeth:lwc i'w mutchio bithau, , 
A.dyn tlawd, heb ŷ gyfoeth inddo, i ì 
Ond tŷ êi Bun, â buwch i'w gôdïo,” 


Yna dwedai Elix Eurdn: y i 
Wrth y.wraîg, Ondida'r ymdrawson”; ì 
Y mae biws yn perchen heno. 
Dŷ yn rhad, a buwchi'w;godro. 


Y gŵrienangc dd'wepdai'n sarug u'i 
Wrth ei wraig, yn anngharedìg, i 

Mae 'nghaidi i'ch tad, achmam fyn dym; 
Ni rof ì neb ond lletty noswaith. (aith: 


Yno rhedai Liws ynf fuan 
At ei thad a'i mam ei 'hunan,; u 
Parodd iddynt, fyned ymaith,— 

Fod y bŷd yn, ddigon helâeth,, 


A gorfu iddynt fyned ymaîth o 

Oddiwrth eu merch a'u mab-ynghyf- 
raith; Tb 

Nid oedd' 'ganddynt ddim gwylodaeth 

Pa le y cawsent letty noswaith. ^> 


Fe aeth yr hanesi blas Martha wd 
Gan un a' fyddai yn negeseua; 














Ac a,dd'weadai ehwedl newydd, 
Briodi Liws ers mwy na denddydd. 


Martha fwyn oedd.lawn o gyffro 

Pan y clybu'r chwedl hôno; 

A hi ofynai yn dosturus,; 

P'le mae'r wraig a'm dygodd paw-mis, 


Ni rof ddameg ichwi ar.eirìau,-— 

Eich tad a'ch mam aeth oddî cartre”, 
Hyd y wlad'i hel eu livin - ì 
Ni fyn Lisi weled monyn?. 


I'w gwely 'r aeth hi'r noson Hôno, 
Dan wylofain ae ochneidio, 

Wedi clywed mewn gwir eiriau, 
Bod ei thad a'i mam mewn eisiau. 


Hi syrthiai ar ei gliniau noethion, ì 
O flaen ei'gŵr, y Marchog tirion, 
Acadd' wendai, mewn tostnri,— 

Mae fy MYA bron a thori. 


Rhedai'r Marchog ati'n faan, 
I'w chodi hi ar ei thraed ei hunan, 
“O, f' anwylyd beth;sy'n perj 
Bod eich calon bron a thori 2^ 


Y chwi sy farchgog enwog nrddol, 
A mineu yn Arglwyddes radiol, 





7 
Nis gŵn yr swr pa beth d dd”wedda'l 
ry Niiad i'Mam eth i'gardotta, 


W EW 


Oni wyddoch) on'd y'ch. awghall. i. sa'1. 


Mae'ch Tad a'ch Mam a'ch rhoesi,arall, 
Corph d€ euaid, cig ag esgyrn i— 
Pa'ri y $0niwcli bytl am danyn”! 


Nid ô drachwant fy ngwaredtiy (i: 
Y rhoes íy Nhad a Mam fi felly, 
Ond o hoffder cael fy ngweled 

Yn berchen titin gan hylryted. 


Yr ydwyf finau'n gweled hyny, 
beth pe caech chwi annogaeth geni 
I roi y rhai'n yn berchen etto 

Dŷ yn rhad a buwch i'w godro, 


D'wedai'r Marchog wrthei. Arglwydd- 
Mae'n rhaìd ichwi fyn'd ìi neges (es, 
Ddeugain milldiv bell o siwrne :— 

Ni ddowch ehwi dros bythefnos adre”, 


Gyrai'r Marchog ddau o'i weision 

I fyn'd i 'mofyn yr hen ddynion, 

I erchi iddynt ddyfod yno 

Yr awr o'r dydd oedd wedi eì bwyntio. 


Hwy ddaethant yno ar ddydd Gŵener, 
Ger ei frôn bwy aent arfyrden, 
Ymaflai yntau yn €u dwylo:— 


“Fy'Nbad a'n Math; iie ichwi groeso.” 


; 


z o 





8 


Minau glywais dd'wedyd ganwaith ., 
Fod genyf Dad a: Mam-ynghyfraith; 
Ni welais monoch hyd yrwan : 
Minau'ch cadwaf o liyn allân, 


Tyno r aelwyd, deca” o'r traÍan, (4 
Lle bu fy. Nhad a'm Mam fy hunan, 

A saith hafod ar dîr perchen, (ain. 
Ac yn 'mhôb'« un ddeng muwch«ir hug- 


Degwm Wel war ìr plwyf o lafnr, — 
Melin, na,bn erioed yu segur, 
A dwy forwyni'ch gwas'naethu, 
A dau DOLUR gyda liyny. 


Dyma' T r rhodd a roddaf ichwi, 
Mn eich poen yn magu,imi ; 

Pan ddel Martha fy ngwraig adre”, 
Chwi gewch rywbeth ganddi hithau. 


Gwrandewch arnaf yn mynegu. ; 
Fel y ffynodd tynged Liwsi, 

Ain ei bryntwch mawr a'i choegni, 
Fel y daeth rhyw aflwydd iddi, 


Fe aeth buwch, Liwsi'r gors, hi HAU 
odd,— 

Fe aeth y tan trwy” r tŷ, fe Îos Lodd— 

Hwythau,ill deuodd i ladratta ;— 

Dyna ddiwedd pob bran apd pa 


LLANRWST. ARGRAFF. GAN J, JONES: 





